જૂનટીન્થ 


જન 19, 1865 
જયારે ગુલામી સમાપ્ત થઈ 





દૃ 
હિ 


માક 


નેલ્સન, ચિત્ર 


7 


રે 


જૂનટીન્થ 
જૂન 19, 1865 
જયારે ગુલામી સમાપ્ત થઇ! 








ન ત 
ન «૪ ત જ 
૦ ણ- /ઝ) 
તે ત સ કિક 
ક કે ન ક 
ઝે છ ન ા 
નિ હ ક ન ન 
ા ક ત ૮ ત 
ન પ ક ક, રા ક ન 0) . «ત 
મ ક ઝગ સ્‍જૂુઝ મ મો 
ઝે ઝહજ ં કઝ ત ૧5 ૦ 
ન અઈ ઝં ૪ . જીશ“% 2 ઝિ 
ન ૪ 8 5. 
ક “ખે ત ત) ૭ "5 ત 
ા ક ૭ હ . 43 ક 
સ 5 ક 
ફે ર ડો તડ ઝે ન %% ન જં 
ે ઈ કજ “3 «છે તુ 
જ મુ મઝ ત કે જ ક તુ 
ન સ અઝ ત 
હા હા હાઇ 





મ 
0 શ નહ ૪% 


૬ 
જ? 









ર છે ન્ન 
“3 ₹ “95% 
નજ ૭ જ". ૪ જિ - 
ટક 5 જ ઠર્યો નો 


ક 7 ક નન રે થી. #* 
પિ ઈ્ક્ક -પ્મ્મ્કુ પ 


ર. 





ત્યાં ગેલ્વેસ્ટોન શહેર માં એક સંદેશો આવે છે. 
એ સંદેશો કાનો-કાન નગર માં કેલાઈ જાય છે. 


સંદેશો ધોડેસ્વાર દ્રારા ગ્રામીણ વિસ્તારો માં લઈ 
જવામાં આવે છે. 
એને વેગન અને પગે ચાલતા લોકો દ્વારા દૂર-દૂર લ 
જવામાં આવે છે. 


લોકો એટલે દોડી રહ્યા છે કારણકે એ સંદેશો બહુ 
મહત્વપૂર્ણ છે. 


પાસે જ, મહિલા કર્શ ની સફાઈ બંધ કરે છે અને ભીના ડર્શ 


| મ પર ખુશી થી નાચવા લાગે છે. 
એની પ દૂધ ની બાલદી પાડે છે અને એના ઘૂંટણિયે પડી 
જાય છે. 


જેવી આ ખબર પૂરા ટેક્સાસ માં કેલાય છે, લોકો કામ 
કરવાનું બંધ કરી દેય છે અને ખુશી થી ઝૂમી ઉઠે છે. 







ષે 





મ 
ક 






હિ પ 


કે 


ક 


નો જ" દ મ ી 
હે નો ફુ મે કે જ ઉ ૪. ફિ દ્ર 
બ. 3. ૬ ૪” ટજ ઉ 
નિ છ ન ષત સ ઝ મે ર 
૧ ્ૌ મ ન ટ ૪૫% 
ક હ 


 ઃ 
ક ન 
૬ 


દમ 
જહ રુ 
6 રી 


દ. 
ર 8.૭ 


? 
જ 
રથ 


૨” 

ર 
“જ 3 

૪ 


* 
હૂ 


સઝ 


ઝ્ 


જયારે ખબર મકાઈ ના ખેતર વાળા મજૂર પાસે પહોંચે 
છે, તો એના ગાલ આંસુઓ થી ભીંજાઈ જાય છે. 


પાંચ માઈલ દૂર, યુવાન કઠિયારો એની કુહાડી ને એક 
ઝાડ ના થડમાં ખોસે છે અને એના પિતા ને ગળે મળવા 


દોડે છે. 








આ પુરુષો, મ હલાઓ અને બાળકો સામાન્ય મજદૂર 
ન હતા. 


એ કાળા ગુલામ હતા. 


19 જૂન ના મળેલી ખબરે એમની જિંદગી હંમેશ માટે 
બધલી દીધી. 


એ ધ્િવિસે, જનરલ ગોડડન ગ્રેન્જર, ગેલ્વેસ્ટોન પહોંચ્યા. 


એમણે રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકન નો એક આદેશ 
વાંચ્યો. 


આદેશ માં કહેવામાં આવ્યું કે હવે ગુલામ સ્વતંત્ર હતા. 





આ સારી ખબર હતી, પણ એ ખબર જૂની હતી. 
રાષ્ટપતિ લિંકને 1863 માં આદેશ આપ્યો હતો. 


પણ અમુક સ્થળે દાસો ને એ સંદેશો તુરંત જણાવવામાં 
આવ્યો નહો. 


આઅ દેશ ને ટેક્સાસ ના ગુલામો સુધી પહોંચાડવામાં 
બે વષ થી વધારે સમય લાગ્યો. 


અંત માં જયારે લોકોએ આદેશ સાંભળ્યો તો 
ગેલ્વેસ્ટોન ની સડકો અશ્ષેતો ના ખુશી ના અવાજો 
થી ગુંજી ઉઠી. 


"હવે અમે આઝાદ છીએ! હવે અમે આઝાદ છીયે!" 





અચાનક તમે કોઈ જાનવર ની જેમ એક શિકારી ની જાળમાં 
ડસાઈ જાઓ છો. 


પછી તમને એક વહાણ ના તળિયે બીજા ચોરેલા લોકો સાથે 
ઠાંસી દેવામાં આવે છે. 


અને તમને કોઈ દૂર ના બીજા દેશ માં લઈ જવામાં આવે છે. 


તમને "લિલામી બ્લોક" નામના મંચ પર નગ્ન ઉભા રહેવા 
મજબૂર કરવામાં આવે છે. 


ક માણસ તમારી બોલી લગાવે છે અને તમને ખરીદી લેય 


એ હવે તમારો માલિક છે. 
હવેથી તમે એના ગુલામ છો. 


તમારે હવે એનું કહેલું કરવાનું છે અને હવે એ જે ચાહે એ 
તમારી પાસે કરાવી શકે છે. 


એ તમારી પાસે કામ કરાવી શકે છે. 
ઓએ તમને જજીરો માં બાંધી શકે છે. 


પ ચાબુક મારી શકે છે. એ તમને જાન થી પણ મારી 
શકે છે. 


તમે પછી ક્યારેય તમારા ઘર કે પરિવાર ને જોઈ નહીં શકી. 





પણ કાળા લોકો ગુલામ બન્યા કેવી રીતે? 
કલ્પના કરો કે તમે બહાર રમી રહ્યા છો. 


1619 થી શરુ થઈ ને આ વાત લાખો આફ્રિકી લોકો 
સાથે ઘટી. 


એમને ઉત્તરી અમેરિકા અને અન્ય સ્થાનો પર ગુલામો 
તરીકે લઈ જવામાં આવ્યા. 


અમેરિકાના લોકો, ગુલામો શા માટે ઇચ્છતા હતા? 


ઉત્તરી અમેરિકા માં થોડા લોકો ધરેલું નોકર અને એના 
ખેતરો માટે મજૂર ઇચ્છતા હતા. 


ઘણા ધક્ષણી અમેરિકનો માટે એની વાડી માં કામ 
કરવા માટે મજૂરો ની જરૂરત હતી. 


કપાસ, તમાકુ, મકાઈ અને અન્ય ફસલો માટે ત્યાં 
વિશાળ વાડીઓ હતી. 


વાડી ના માલિકો પૈસા કમાવા માટે એ ઠસલો ને 
વેંચતા હતા. 


માલિકો એની કમાઈ બહુ વધારી શકતા હતા જો 
એને એના મજૂરો ને વેતન ન આપવું પડે. 


વાડો ના માલિકો એના ગુલામો ને વેતન નહોતા 
આપતા. 








યુધઘ્ટ। 1861-1865 


હર કોઈ ગુલામી ઇચ્છતું ન હતું. 


ઉત્તર માં ઘણા લોકો અને દક્ષેણ માં થોડા લોકો, 
ગુલામો ને મુક્ત કરવા ચાહતા હતા. 


એમને ગુલામી પ્રથા અન્યાયી લાગતી હતી, અને એની 
વિરુધ્ઠ અવાજ પણ ઉઠાવતા હતા. 


એ બધા લોકો ને એક સરખા માનતા હતા. 


પણ અધિકાંશ દક્ષણવાસી ગુલામી સમાપ્ત કરવા ચાહતા ન 
હતા. 


દાસ વગર, એમની ફસલ કોણ લણે અને લાકડા કોણ કાપે? 
એનું ખાવાનું કોણ બનાવે અને એના ધરો ને કોણ સાફ ડરે? 
સાથે, ઘણા ગોરા લોકો નું એવું પણ માનવું હતું કેતેઓ અશ્વેત 
લોકો થી વધારે સારા હતા. 


એ અશ્વેત લોકો ને પોતાની બરોબર માનતા નહોતા, એટલે 
એમના મતે એ દાસ, સ્વતંત્ર થવાને યોગ્ય ન હતા. 


ઉત્તરી નેતાઓ એ હાર ન માની, અને દક્ષેણી રાજ્ય 
પણ ટસ-થી-મસ ન થયા. 


અંત માં, દક્ષિણી રાજ્યો ના એક સમૂહે કૅસલો ક્ય 
તેઓ હવે સંયુક્ત રાષ્ટ્ટ નો હિસ્સો નહોં બની રહે. 


એ અમેરિકા થી અલગ થયા અને એમણે અમેરિકા 
ના કોન્ફેડરેટ (સંયુક્ત) રાજ્ય નું ગઠન કર્યું. 


૦% 


જ -"-. દ ર 
ઝે 
ર હા. સ. હાં વાન પાટ ર ન હઝ *- રા 
ટ" મ્ય મ, દ. ૧% 
નપ” ભ્‌ હ ક #- ર કે 
“૪ 53 


હૃ # 
ન જ ણણ 
21 મે 
છી છ - 
હ: હ જ. 22 
# ક “8 


હવે દેશ ના બે ભાગ થયા, દક્ષણ માં ડોન્ડેડરેટ 
(સંયુક્ત) અને ઉત્તર માં યુનિયન (સંઘ). 


12 એપ્રિલ, 1861 માં બંને પક્ષો ની સેનાઓ એ 
લડાઈ શરું કરી. 


આ ગહયુધ્ટ ની શરૂઆત હતી. 





જયારે માલિકો ને ખબર હતી કે દક્ષણ યુઘ્ઠ હારી જશે, તો 
પણ એ એની લાલચ માં વધારા ની એક ફસલ મફતમાં 
ઇચ્છતા હતા. 

પણ જેવા ઉત્તર ના યુનિયન સૈનિક દક્ષિણ માં ગયા એમણે 
ત્યાં ના ગુલામો ને આ ખબર આપી. 

એ પછી, દક્ષ્ણ ના દાસો એ અન્ય લોકો માં આ ખબર 
કેલાવી. 

યુઘ્ઇ જીતવામાં મદદ કરવા માટે હજારો મુક્ત દાસ, ઉત્તરી 
યુનિયન ની સેના માં ભરતી થઈ ગયા. 





આઝાદી 


1 જાન્યુઆરી, 18063 માં, રાષ્ટ્પતિં લિંકને "મુક્તિ _ 
ઉદ્વોષણા" નામના એક આદેશ પર હસ્તાક્ષર કયાં. 


આ મુક્તિ પત્ર અનુસાર કોન્ફેડરેટ રાજ્યો માં દાસ "હવે 
હંમેશ। માટે સ્વતંત્ર" હતા. 


પણ ઘણા વાડો ના માલિકોએ એમના ગુલામો ને રાષ્ટ્રપતિ 
[િંકન ના આદેશ વિષે જણાવ્યું નહીં. 


એ ચાહતા હતા કે ગુલામ એમનું કામ કર્યા કરે. 





જી “હં ઝુ ી રી 
ચ નઃ 
ી કે” 


2 €#૪#'«5. 
જ રઝ ૩ 









થોડા ટેક્સાસ ગુલામોએ સ્વતંત્રતા વિષે વાતો સાંભળી, અંત માં, એપ્રિલ 1865 માં, ઉત્તરી ગૃહ 

પણ એ એની સચ્યાઈ ની પુષ્ટિ ન કરી શક્યા. જીતી લીધું. 

દાસો ને સાવધાન રહેવાનું હતું. આ યુછમાં ઉત્તર અને ધક્ષણ ના 700000 થી વધારે 
જો એ આઝાદી નો એક પણ શબ્દ બોલે, તો એના લોકો લડાઈ માં માયાં ગયા હતા. 

માલિક એને સજા આપત હતા. 19 જૂન ના યુનીયન ના જનરલ ગ્રેન્જર સ્વતંત્રતા ની 
વાડીઓ માં થી ભાગવાની કોશિશ કરવાવાળા દાસો ની ખબર લઈને ગેલ્વેસ્ટોન પહોંચ્યા. 

ખૂબ પીટાઈ કરવામાં આવતી હતી અથવા એમને મારી ટેક્સાસ એ આખરી રાજ્ય હતું, જ્યાં આ સત્તાવાર 
નાખવામાં આવતા હતા. ઘોષણા સંભળાવવામાં આવી. 


એ કેવળ પ્રતીક્ષા અને આશા જ કરો સકતા હતા. 


ફુ ૦» ક 


ના ક. બેશ 


હવે ગુલામી નહ 


બધાએ ઘોષણા પર વિશ્વાસ ન કર્યો. 


આફ્િકીઓ ને પહેલી વાર ગુલામો ની જેમ પડડો ને ઉત્તર 
અમેરિકા માં લાવવામાં આવ્યા ને 200 વષો થી વધારે 
સમય વીતી ચુક્યો હતો. 


1865 સુધી, ઉત્તરી અમેરિકા માં સૌથી વધારે ગુલામ એ 
લોકો હતા, જે અમે રિકા માં જન્મ્યા હતા. 


એ કેવળ ગુલામી નું જીવન જ જાણત। હતા. 
પણ પછી, એક્જ પળ માં એ આઝાદ થઈ ગયા! 





પછી જયારે દાસો ને સચ્ચાઈ ની ખબર પડી, ત્યારે તેઓએ 
પોતાના માલિક માટે કામ કરવાનું બંધ કરી દોધું. 


એ પળ ડરામણી અને અદ્ભૂત હતી. 
હવે એ આઝાદ હતા! 


ઓએ હસ્યા અને રોયા, એમણે રાડો પાડી અને ઈશ્વર ને 
પ્રાર્થના ડરી. 


એ નાચ્યા-ગાયા, ભેગા થયા અને એક-બીજા ને બાથ ભરી. 


એમણે સ્વતંત્ર અમેરિકી ના રૂપ માં પોતાને માટે એક નવા 
જીવન ની કલ્પના કરી. 


થોડા પૂર્વ દાસો એ પીઠ પર ફક્ત પોતાના કપડાં લાધા 
અને તેઓ વાડો છોડી ને ચાલ્યા ગયા. 


એમને ખબર ન હતી કે એ ક્યાં જઈ રહ્યા હતા. એ હવે 
ક્યાંય પણ જવા માટે સ્વતંત્ર હતા. એ વિચારી નેજ એ 
પનુશ હતા. 


ઘણા લોકો એ પોતાના પ્રિયજનો ની તાપસ કરી, જેને 
બીજી વાડીઓ માં વેચી દેવાયા હતા. 


થોડા પોતાના પરિવાર ને જઈ મળ્યા. 


ઘણા ને બહુ શોધવા છતાં એના માત।-પિતા કે બાળકો ન 
મળ્યા. 








થોડા પૂર્વ ના દાસો ને શહેરો માં નોકરી મળી. 


પણ ઘણા ને ત્યાં નોકરી ન મળી, કારણકે ગોરા લોકોએ 
અશ્વેત લોકો ને કામ પરન રાખ્યા. 


ઘણા લોડો વાડીઓ માં રોકાઈ ગયા, કારણકે એમની પાસે 
બીજે જવાનું કોઈ ઠેકાણું જ ન હતું. 


ગુલામ લોકો આઝાદ તો થઈ ગયા હતા, તો પણ અશ્ષેત 
અમે રિકો લોકો, લાંબા સમય સુધી સમાન અધિકારો માટે 
સંઘષ કરતા રહ્યા. 


તો પણ, ગુલામી નો અંત એમના માટે બહુ ખુશી અને 
ઉજવણી નું કારણ હતું. 








ન 


ન. 
ધ હ 


૪ ત 
૭ હ 
_ ક ઝી. 
૧ જ ઝેન 
વ ૪% . 






19 જૂન, 1866 ના, સ્વતંત્રતા વિષે જાણ્યા પછી એક વર્ષ 
પછી, પૂર્વે ના દાસ ઉજવણી માટે એક સાથે આવ્યા. 
ગેલ્વેસ્ટોન શહેર સંગીત થી જીવંત થઈ ઉઠયું. 


શેકેલા માંસ ની મીઠી ખુશ્બુ થી હવા મહેકી ઉઠો. 





ટેક્સાસના અશ્ષેત લોકોએ એ દિવસે પોતાના સૌથી 
સારા કપડાં પહેયા. 


એ ભેગા થયા અને એક-બીજા ને ભેટી ને બાથ ભરો. 


એમણે સમાચાર ની આપ-લે કરી અને વાર્તાઓ 
સંભળાવી. 


એમણે સ્વતંત્રતા ની ઉજવણી કરતા આધ્યાત્મિક 
ગીતો ગાયા. 


"મારે માટે હવે કોઈ બીજી ગુલામી ની જંજીર નહીં. હવે 
નહોં, હવે નહોં." 


એ ધ્વિસે ઉજવણી માટે લોકોએ સમારોહો, પૂજા- 
સેવાઓ અને પરેડો માં ભાગ લીધો. 





આ ટેક્સાસ માં 19 જૂન ના ઘણા સમારોહોમાં થં 
પહેલો હતો. 


જયારે અશ્વેત ટેક્સન બીજા રાજ્યો માં ગયા, તો 
પરંપરા ને તેઓ પોતાની સાથે ત્યાં પણ લઈ ગયા. 


પણ 19 જૂન આખરે કેવી રીતે બન્યું? 


સૌથી પહેલા, ટેક્સાસે આ સ્વતંત્રતા ધ્વિસ, મુક્તિ 
વસ ને ફક્ત 19 જૂન કહ્યો. 


જેમ-જેમ વર્ષો વીતતા ગયા, અને સ્વતંત્રતા ની 
વાતાઓ કહેવામાં આવી અને ઠરી કહેવામાં 
આવી, ત્યારે જૂન અને 19 તારીખ (111€1€૯1111) 
એક સાથે "જૂનટીન્થ" માં ભળી ગયા. 


2 દેણ? ૨૨ 
દ. ગો ૧૫ 





આજે જૂનટીન્થ, 1866 ની પહેલી વષંગાંઠ ની જેમજ 
ઉજવવામાં આવે છે. 


ઉધાનોમાં, ચર્ચામાં, સ્કૂલોમાં, પીકનીક મનાવવા 
માટે હરેક રંગ ના લોકો પહોંચી જાય છે. 


શેકેલા માંસ ની ભીની સુગંધ થી, હવા મહેકી ઉઠે છે. 


બટાટા ની સલાડ, શેકેલી મકાઈ, બિસ્કિટ, ઘરે 
બનેલો આઈસક્રીમ, કેક, પાઈ અને તરબૂચ ટેબલ 
પર સજાવવામાં આવે છે. 


રેડ વેલવેટ કેક અને રેડ સોડા પૉપ એ ધ્વિસ ના 
પારંપરિક વ્યંજન હોય છે. 


લાલ રંગ, એ બધા લોકો નું સન્‍માન ડરે છે જેનું 
લોહો, ગુલામી માં અને આઝાધદો ના સંઘષ માં વહ્યું 
હતું. 








ક 
દન 
ક 


ક 
ર્કે 
ન 
પ 


“8 ટ. - “9% 

#- “₹- જ ક - ₹ 5૪ 

જટા “જ -# બ્ર ક 7 ઝે જવ શ 
સ %##. ૪2: રે“ ૦૫% ક 


નં 





પ 


ઉત્સવ ની પરેડ શહેર ની સડકો ને સંગીત અને 
નૃત્ય થી ભરી દેય છે. 


કાળા કાઉ-બોય અને કાઉ-ગર્લ ધોડા પર સવાર 
થઈ ને શહેર માં થી નીકળે છે. 





એક શણગારેલા તરાપા માં સવાર "મિસ જૂનટીન્થ" 
લોકો સામે હાથ હલાવે છે. લોકો રસ્તા પર ટહેલવા 
નીકળે છે. એ સ્વતંત્રતા અને દેશભ ક્તિ ના ગીતો 
ગાય છે. 








ઉત્સાહી બેઝબોલ ના ખેલાડી પ્રશંશકો નું 


મનોરંજન ડરે છે. 


તેજ દોડ, ગુણપાટ દૌડ અને ધોડા પર સવાર 
નું મનોરંજન ડરે છે. 


રો[ડઓ પણ લોકો 


કેક-વોક દરમ્યાન લોકો તાળી પાડે છે અને પગ 


થપથપાવે છે. 


ચે છે અને છલાંગ લગાવે છે, એ પણ એક 


સ્વાદિષ્ટ કેક નો ભવ્ય પુરસ્કાર જીતવા માટે સ્પર્ધા 


કરે છે. 


નતકના 


મુક્તિ ઉદ્ધોષણા ની પૂજા સેવાઓ અને વાંચન જૂનટીન્થ 
ના મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. 


વક્તા ગુલામી અને આઝાધી ની વાતો વારંવાર સંભળાવે 
છે 


એ કિસ્સા સંભળાવે છે કે ટેક્સાસ ના ગુલામો ને મુક્તિ 
સમાચાર સૌથી આખરે કેમ મળ્યા. 


એક કિંવદંતી અનુસાર મુક્તિ ઉદ્ધોષણા સાથે મોકલાવેલા 
પહેલા દૂત ની રસ્તામાં જ હત્યા કરવામાં આવી હતી. 


અને બીજી વાર્તા અનુસાર એને સવારી કરવા માટે એક 
બહુ જ ધીમું ખચ્ચર આપવામાં આવ્યું હતું. 

લોકો હસે છે, પણ મોડે થી પહોંચેલી આ મહત્વપૂર્ણ 
ખબર નું અસલી કારણ કોઈ નથી ભૂલતું. 


કોઈ નથી ભૂલતું કે જૂનટીન્થ કેવળ મોજ-મસ્તી કરવાનો 
ધ્વસ નથી. 


એ જુના ધર્દને યાદ કરવાનો સમય પણ છે. 








ર 
ન 


ન" ક 


શ 


સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા માં લગભગ બધી જગ્યા એ 
જ્નટીન્થ મનાવવામાં આવે છે. 


ટેક્સાસ ની સરકારે 1 જાન્યુઆરી 1980 ના એ ધ્િવસે 
રાજકીય રજા જાહેર કરી હતી. 


ફ્લોરિડા થી અલાસ્કા, કેલીફોનીઆ થી ન્યૂજસી 
સુધી, દેશ ભર ના અન્ય રાજ્યો એ આ ઉદાહરણ નું 
અનુસરણ કર્યું છે. 





જ તન 








જ 
ક વ 2 
ર 
કન ક 
૧૪ લી ઈ. 
રે ન જ ર 
પે ૧%. યી જુ 
દ. જે ર .*-૨-.કે 
સન 
ન ન દ 
તક પ ૬ 
જ ૬ #_ ક 
બ સા જ દ જ. જ. ર 
ર ક ક હનર કં -- 
મી ર હ... ન જ 
શ જ સિ - શ # પ ર 9. જ 
ક. બક ત દ દઈ ક 
અખ * દ ી ન 
પન ક જે ૨ * . જ કૂ ન 
અ. ફઅ જૂ વન નન 
દે મ - મકે -ર # જ જક જ 
ઇજ.” 57, “જક બ ભમ ૧ .:- 
ક શ “4 ભજુ મા ન ક 1 
રી ડે ે 
શ? ૧ ર ર - કાગ. 
મ પે. - ર પ ક 
5પ ઈફ. ૪% 5 ૪૪“. 
મેધા ડિ જ ૧ ૬; ૬ ફન ણ ક 
રિ «ન ધડ ફન. %% * -૧ 
ર ર “જ્જ ન 229 મઝ 
₹ જે 2૪. રૂ. ટ નઃ હ. 
ન ૭ ણ “&  ₹ ૬૪ જઇ "ત ર 5. 
ર ક *# જ ન તાં. ૪ #*- . 
તા વ ર જ ૬%" ઝે જ" નમ 9 
છ ન રિ ક ' % ર બિ. સ્ક 
૪-૨ નપ ખટ" ૦૦૬ ૭ જ 
# « હ જૂ. પનજ ફે... ક ક ખી 
૨ ર જ દ ક ક 
ળ ૨ *, ઝે ક 9! પ ભ. ઇડ ર 
રચા જ જ- જ ક ર ન . 
નગર ળા ક ક 


ક 





અમુક લોકો નું માનવું છે કે 19 જૂન ના ધ્વસે રાષ્ટ્રીય 
રજા હોવી જોઈએ, જેમકે "થૅન્ક્સ ગવિંગ" અથવા 
જુલાઈ ની ચોથી તારીખ. 


જ્નટીન્થ, અમેરિકા માં ગુલામી ના અંત ની સ્તુતિ 
ગાવાનો સમય હોય છે 


સ્વતંત્રતા ધ્વિસ 


ગુલામી ના અંત ની ઉજવણી ક્યારે મનાવવામાં આવે, એ 
[વિષે અમેરિકનો માં અલગ-અલગ વિચાર છે. અમુક લોકો 
વિચારે છે કે એ 1 જાન્યુઆરી ના હોવો જોઈએ, જે ધ્િવસે 
રાષ્ટપતિ લિંકને 1863 માં મુક્તિ ઉદ્દોષણા પર હસ્તાક્ષર 
કર્યા હતા. બીજાઓ ને લાગે છે કે 18 ડિસેમ્બર, 1865, 
સાચો ધ્વસ છે. એ તારીખે, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા ના 
સંવિધાન માં તેરમું સંશોધન કાયદો બન્યો. એ સંશોધને 
બધા રાજ્યો માં દાસ પ્રથા સમાપ્ત કરી દીધી. મુક્તિ 
ઉદ્દોષણા એ ફક્ત સંઘીય રાજ્યો માં દાસો ને મુક્ત કર્યા. 
અને થોડા એવા લોકો છે જે એ તારીખ નું સન્‍માન કરે છે 
જયારે દાસો ને એમના જ રાજ્ય માં મુક્ત કરવામાં આવ્યા 
હતા. તમે જે પણ તારીખ ચૂંટો, આઝાદી ઉજવણી ને લાયક 


છે. 


